Y 0LOC YN TARO. 


Pan oeddwn i'n myfyrio, 
A'r Cloc yn taro un, 
Meddyliais mai addoli 
Un Duw a ddylai dyn, 

Ac hefyd ei was'naethu 
A'i galon oll yn llon, 

Tra paro ddyddiau'i fywyd 
Ef ar y ddaear hon. 


Pan glywais i fy awr-lais 
Yn taro dau'r prydnawn, 
Fe redodd fy myfyrdod 
At ddau gyfammod llawn, 
A'u cynwys yn y Beibl, 
Gwir Destament yw, 
A. wnaed gan ysprydoliaeth, : 
Y gwir a'r buwiol Dduw. a 


Pan glywais Gloc yn taro 
Tri wrth fy'nd yn mla'n, 
Meddyliais am dri pherson, 
Tad, Mab, ac Ysbryd Glan, 
A rhai'n yn un Jehofa, 

Er tragwyddoldeb draw, 
. Ac felly byth i bara 
I'r tragwyddoldeb draw, 5 


Pan glywais i yr awr-lais 
Yn taro bedair gwaith, 
Daeth pedwar Evangylwr 
 Î'm meddwl ar fy nhaith, 


& 2 Tim, iii. 16, ôl Ioan,v.7. 





A 


A'r newydd am drugaredd 
Yn yr Efengyl gu, 

“ ;A maddau'r holl anwiredd 
I mi bechadur du. 


Wrth i mi glust-ymwrando, 
A'r Cloc yn taro pump, 
Meddyliais am bum morwyn, 
Heb oleu yn eu lamp, 

A'r priod fab yn dyfod, 
A'r rhai oedd barod bwys 
A aethant i'r briodas, 

A chauwyd yno'r drws. c 


Pan oedd y Cloc yn taro 
Fel hyn y chwechfed waith, 
Rwy'n cofio greadigaeth 
Y nef ar ddaear faith— 
Y môr a'r oll sydd ynddo, 
A phob creadur byw, 
Yn ysbaid y chwe' diwrnod, 
A wnaeth yr Arglwydd Dduw, d 


Wel dyma fyfr eto, 
A'r Oloc yn taro saith, 
Y seithfed dydd gorphwysodd 
Creawdwr daear faith,— 
A dylem minau gadw 
Sabbath, yn santaidd yw, 
Mewn meddwl, gair a gweithred, 
Yn ol gorchymyn Duw. e 


Wrth i mi dyfal wrando, 
A rhifo, wyth yn siwr, 
Meddyliais am wyth enaid 
Achubwyd rhag y dwr; 


Meth,xxv.2. ' dEos xx;1l, Eos xx, 10y 





